M.jólká 12, febr, '65• 


Skýrsla um ístruflun í M.jólká í ITóv. ‘"64» 

30 

Að morgni föstudags 13« nóv, kl 05 ^ liringir aðvörun. 

pegar út í stöð er komiö er Ijóst að inntaksristar munu stíflaöar. 
B.Þ.G, og H,H. búast til f,jallferöar á bifreiö Hreins, er svo 
heppilega vill til að allir fjallvegir í grenndinni eru færir,og 
kom þaö sér vel síðar. 

B.Þ.B. annast eftirlit í stöð, en dieselvél er að sjálfsögöu 
í gangijtil staðarnotkunar. 

Á fjalli er HA ofsarok ca 11 - 13 vindstig og vatnið sem 
ólgandi hafsjór,'ísing hafði setzt á göngubrú og nágrenni vatns 
áveðurs á urn 10 m breiðu belti, og var varla stætt vegna hálku 

Þegar óstruflunin varö í Mjólká í nóv '60 var ákveðið að 
hætta vlö lyftuslá þá er ætluð var til lyftingar á ristum og hlerum 
en vírsti’offur settar í þess stað beint í hlera og ristar, 

Við byrjum á því að reyna aö krækja lyftukrék í vírstroffu 
ristar, en'íshröngl á rist hindraöi þaö, og urðum viö því að láta 
niður hleralokur og keyra vatn út af p£punni,þá var farið niður í 
damminn og króknum krækt á vír meö höndum. 

Þegar ristin kom upp mældi ég ísþykktina, samanber mynd. 
Ishrönglið var mjög laust í sér, líkast snjó í vorleysingum (salt), 
en milli teinanna sar það aftur á móti allfast og raátti berja það 
áf með járnum. 

Ljóst var strax fyrir hádegi að lón gæti ekki lagt í náinni 
framtíð vegna hvassviöris,enda var frost vægt fraraanaf. 

Þar sem vinna þessi er tíraafrek og búást var við áframlialdandi 
truflunum ákvað ég að reyna að fá tvo ménn til aðstoðar á meðan 
útlitið væri tvísýnt, og hreýnsa ristar til skiptis og hanga inni 
með vél, að minnsta kosti á tímum raesta álags. 








Hagt var samband vi5 mann okkar á Þingeyri,Guðjón ð^ónsson, 
brást hann hart vi5, og kl 14°° komu tveir menn frá Þingeyri 
ölafur nffikkur frá Lambadal,sem hér 9.efur unnuð áður og 
Jóhann Sigurðsson frá Þingeyri. 

Var nú lokið við hreinsun annarar ristarinnar, og var ’par með 
helmingur inntaks starfhæfur. Pyllt á pípu og vélin ræst. 

Staöarnotlíun tekin inn kl 15^° og línurofi kl 16^° og álag smám 
saman tekið upp og haft 600 til Too kw upp úr kl 18°°. 

Jafnframt er svo haldiö áfram að hreinsa hina ristina, og 
upp úr kl 19 °° eru báðar ristar með, en áður hafði verið litið á 
hina ristina og hún reynst alveg hrein. Er nú sýnt að unnt muni 
aö vera meö álag yfir nóttina. 

Til frekara öryggis förum við þó upp afl?ur kl 23°° og 
lítum á aðra ristina, en hún er alveg íslaus. Stormur er enn 
allmikill og kraparek töluvert sem hyndrar verulega ölduhreyfingu. 

Aðfaranótt laugardags höfum viö álag milli 4oo og 600 kw. 
Bíldudalur og Flateyri keyra með. Eylgst er vel með þr. á pípu 
alla nóttina, og kl 05 "^ er svo farið upo á fjall og skoðaöar ristar, 
er þá kominn ca. 2 o cm þykkur losaralegur ís á þær, ásamt slýi og 
greinum sem krapinn virðist hafa gruggað upp í lóninu. Þegar birtir 
svo um kl 08°° sést að lón er lagt allt að 3/4 hlutum samfelldri 
krapahellu.Við Ijúkum nú við að hreinaa í^nn og komum niður um 11 °°. 

Við urðum varir við að ýárnsvarf hrundi töluvert úr talíum er 
unnið var með þeira, og fengura við allir skammt af því í augun. 

Hreinn Haraldsson varð að fara til læknis til Þingeýrar 
fyrir hádegi þennan dag, og E.Þ.G. mátti fara sömu leið daginn eftir. 

Eftir hádegi þennar dag - laugardag - var svo skipt um vírstroffu 
í ristnm, en gamli vírinn var senn orðinn fjögurra ára gamall 
og trúlega farinn aö láta sig eitthvað. 




Klukkan 1?°° þennan dag var Plateyri sleppt út, og 
Bíldmdal kl. 18^^ og réöuni við viö álag þaö er okkur var 
ætlað upp frá því enda hefur hringrás vatnsins verið hætt 
fyrir nokkru og undirkæling búin. 

Sunnudagur: Þingeyrarmenn fara upp kl 09°° og taka upp 
aöra ristina og er hún hrein; Eru nú tekin saman verkfæri öll 
moiaö út snjó og íshröngli úr inntakshúsi, og gengiö sem bezt 
frá öllu. Þessu var lokiö laust fyrir hádegi. 

Hreinn fer nú með þingeyrarmenn heimleiöis og Erling til 
læknis eins og áður er getið, en rétt þótti að fá bíl á móti 
þar sem Hrafnsej^rarheiöi var að lokast, og má segja aö 
veöurguðirnir hafi veriö Rarik allhliöhollir á meöan á þassari 
truflun stóö hvaö snertir færð á fjallvegura. 

Ég tel aö ekki þörfi að fylgja þessu öllu raeira aö rituöu 
máli, en hitastig ifiylgir í línuriti ásamt l^kuvinnsl'^ús*-^---'^ 
umrædda dag^, einnig myndir af lóni umhverfis inntakshús er 5v!(iAt\r 
návígi íss og la’apa viö storm og öldugang. 

Rétt er að taka fram aö ristar voru alltaf hitaðar upp 
áður en þeim var sökkt niöur, þar sem lofthiti ver töluvert undir 
frostmarki í inntakshúsi, 

Reynsla sú er fékkst í þessari törn tel ég að sanni meðal 
annars eftirfarandi; 

1. Mjög aukiö öryggi og hraöi í viðskiptum við þingeyri 
- Guðjón Jónsson - fengist ef háspennusíminn yrði lagður heim 
til hans, en við þerfum móög á honum að halda á slíkum tilfellum, 
Sins og er, er ókleift með öllu aö né sambandi viö hann aö 
nóttu til, og gæti það vissulega komiö sér illa ef skyndilega 
þyrfti á lækni að halda. 




2. Dieselvélin okkar hérna ar allt of lítil,nægir rétt til Ijósa 
en konur og börn mega pjappa ser saman í eitt herbergi og 
hita pað upp með kosangasi, en ekdun veröur aö fara fram á 
einni hellm til að vélin slái ekki út. 


, að. ekki 

Ei£ki ma skýlja svo viö þessi pappírsbiöþ^sé þökkuö 

goo samvinna ao hal^u starfsmanna Rarik hérna £ nágrenninu 

Þeirra Aage Steinssonar, Guðjóns Jónssonar, Páls Ásgeirssonar Pl. 

Jóns Hannessonar Bd. og Yngva Guöm. Isaf. 

Þingeyrarmennirnir unnu af miklum dugnaöi og ósérhlij|ni, 
og er sannarlega gott að eiga aðgang aö slíkum mönnum. sé 
aðstoðar börf. 





OFfSETPRENT H.F. - REYKJAVÍK 








ácú^'/ 





.í 

/ 



\ 

í: 

Í 



t " 

J/) /^ 

s 

.. ■V...-.-* 

!: 







■ ‘f 








i 
















{ 







: 


.L-l 

-d «í 



■V ^ 


1 
















1 









i;: 







? 































^■ú 









> 

■i 


. i 

Ci.. 


-u-. : 

■• f 













.L" 

"'"■1 












V 

f 












: í 

Í6-^ 

/7 





s 







:’ < 







u.. 


i 

















1 


k 


:Jœ 



í 1 

' / 






: 


trr-.^ 


\ 'n^ 







1- 










—*— c 









>' 



['■■■ 

p'..- ' \ 



\ /í 








(j 

M 

r/ íj 

rn 

[t: 






i i 

1 • 

•! .' 


I_ 




[vT-. 


i i 

..4.. 

¥' 

[ 

i-^.. 

y, . . 

íCj 

/]. 





■iL 


/V 3 


t/ 







































































serppiENT m.f. - reykjavÍ) 










;5 



I 

í 

I 




1.; 

, 

■ ■ 


C 




f"' '■ 

. 



r 

























..^ 7' 

1 ' 



V c.. 

C."- ' 














/ 




/ 









i' 





1 









/ / '/ 

? ' 



;s’ . 

/7 


./ 







í í 








K 





W':~ ' ' . ■' 

".. ^ 

' 7. 

%' 





-- 




f' 









; '■■■i.. 

fi i 
1. ,' 








V 



: 


jl 








■/’ 










Í ...J 







\t 




1. 


,% 

,■''0 

/ 

■” ( 















1 /■'> 











/ 


1-4 . 




i .. 











j.-’-.-i'"- ^ 


; ,. í V; 












































































































































Mj ólkérsirljun 

24 . 2 . 61 . 


Afrit 24.2.61. 


ÍBtruflun 24.-26. nóv 196o. 

Piiimituáag 24. nóv. um kl. 22>^° var5 vart vfeð spennufall, 

Þegar komiö er út í stöö er nál loo% opin og þp, á pípu ört fallandi. 
Strax ályktaö aö fallloki hafi lokað’p línurofa slegið út,vél sto5vuð.j 

Tekin að láni brifreið hjá Páli Guðfinnssyni og menn. Bifreið 
staðarins úrbrædd og með fleiri alvarlega kvilla. 

Starfsmenn staðariná voru aðeins tveir umræddan tóma. 
þar sem Snorri Magnússon var í smáfríi í Reykjavík. 

Parið m lokuhús og ath, rafbúnaður fallloka - allt virðist 
í lagi- Byrjað að fylla é pípu, fallloki bundinn upp í áfyllingar- 
stöðu til að spara jafnstraum, þar sem jafnstraumskerfi hefur 
iðulega gert okkur ýmsan óleik í haust, 

Áfylling telcur óeölilega langan tíma eða rúma 1 Ikst. 

Eölilegur tími mun vera um 4o mín. Áð lokinni áfyllingu er 
fallloki bundinn uppþ Parið í stöð og undirbúin ræsing, 

Vél ræst kl o 2 ^® 25. Stöðvarnotkun inn o3^^ línurofi Trm 
kl o3 . Skömmu siöar fer þrýst. á pópu að fallae og þar með 
snúningshraði. Er þá sýnt hvað valda muni,- stíflaðar ristar. 

Vélin stöövuð og farið upp í inntakshús. Hleralokur settar niður 
og reynt að hí|a í ristar, en ókleift reyndist að krækja lyftuslánni 
á þær. Það ráð því tekið að tæma damminn aftan við hleralokur. 

Yar nú áarið að athuga teikningar af inntaki, en engin loki 
fannst til þeirra þarfa. 

Var það því til ráöa tekið að ræsa vél og keyra vatn út af pípu, 
Þessu var lokið um kl ééx 06 °*^ . 

Þegar dammurinn er tómur orðinn, sést að allt að lo" íslag 
er utan á ristinni (grunnstingull). 

5 il þess að koma lyftuslánnl á rist varða að fara niður og 
brjóta ísinn af festingaraugum. Þá fyrst er unnt að hífa upp riatar, 
Einnig kom í Ijós að sláin er full rúm í spomim og tom seinna 1 
Ijós, að hún átti það til að húkkast aðeins öðru megin í., og var 
þessi búnaður í alla staði mjög óþjáll í nótkun. 













Var nú brotinn ís af rist vinstra megin, Tók ’paö töluverðan 
tíma og í Ijós kom að allmikiö ský (vatnagróður dauður) var undir 
íshröngiinu, og getur þaö átt einhvern þátt í þessu, 

Þessi rist sett niður, hin hífð upp og hleraloka vinstra megin 
Var nú ráðgert að r<æsa og hafa aöra ristina virka þ,e.a,s, þann 
helming inntaks sem hreinaaður haföi verið. Vélin er nú ræst. 
og stöövarnotkun tekin inn, sem gefur um S%o opnun á nál. 

Allt virðist í lagi, Lánurofa slegið inn, og.tækifærið 
notað til að rabba við Bgil Skúla. 

Skömmu síðar fer þr. pípu fallandi og vélin því stöðvuö aftur, 
ristin tekin upp og var þá töluverður ás kominn á hana, 

Var nú séð að þetta myndi ekki geta gengið svona, og yrþi aþ 
Báða þess að lónið legði alveg, en það var aöeins byrjað að le^^ja, 
en lA gola tafði fyrir því, Hiti við inntakshús þennan dag 
(föstuáag) var -7c. Hiti vatns um - 1/2 C. Um kl. 18°*^ var kominn 
ás umhverfis inntakshús en mjög þunnur, . " 

Um kl 25 nóv, var ís farinn að þykkna talsvert, var nú 

rist vinstra megin hituð upp meö eldi, og látin niðuy , vélin ræst 

en það sama verður upp á teningnum eftir um 1 1^2 klst, 

Prpst fór nú heldur harðnandi, og ás þykknaði óöum umhverfis 
inntakshús (23°^). 

Var því strax skipt á ristum og átti mú að hífa upp hægKÍ 
hleraloku(nota hægri helming inntaks ), en þá vill svo illa til 
aö lyftingarslá rann út úr spoKunum (sem hún ekki á að geta sé 
hún rétt smáðuö) og féll niöur á stéttina framan við hleralokuna, 

Er nú fariö að útbúa jí-mis tæki til ná upp slánni (ankeri og slæðar 
svo að hægt sé að ná upp siániiix hlerum, þeir eru nú báðir uiðKÍ, 

Jafnframt er náð sambandi viö E.S.I. sem er á iDsafýrði og 
honum hvað gangi, (um kl ol^° laugard. morgun 26 nóv.). 

Kemur okkur saman Tim aö reyna að fá kafara eða froskmann 
til bjargar málunum. 

Koma þeir um kl 05°^ laugardagsmorgun fráskurinn og tveir 
hjálparmenn ásamt Agli Skúla og Yngya Guðm. 









En á meöan haföi okkur tekist aö næla í slána., en þegar hún 
kemur upp er hún illa bogin±. Þar sem hún þótti ekki öruggur 
búnaður, þó viðgerð yrði, var það ráð tekiö að læsa vírum milliliða-- 
laust á hkera og ristar. 

Þessu var öllu lokiö og inntak tilbúásð hægra mehin um kl 10^° 

Vélin ræst kl. 11 ^ og stöðvarnáíékun tekin innl Línurogi síðan inn 

kl. 12 . Lítið álag fram eftir degi. Isafj. ekki tekin inn fyrr 

5o 

en kl. 17 vegna hugsanlegrar truflunar. 

Vélin var vöktuö alveg til kvölds. og sérstaklega fylgst með 
þr^stingi á póþu. 

Sunnud. 27. nóv fórum við Egill Hfefípx upp að lóná um lo^® að 
athuga ástandiö þar. Lofthiti er þá við inntak - 9 C og lónið 
allt lagt mannheldum ís. I inntakshúsi var vatnsborð um 1 m lægra 
innan við rist héldur en í lóni. Var sýnt að hán myndi vera drafl 
stífluð. Voru nú höfð snör handtök og híft í hana um rúmt fet,til 
að hafa frið fram yfir mat. E,h. var farið upp með eldsneyti og v 
verkfæri, ristin hreinsuö , hituð upp og látin niður. 

Rist vinstra megin fær einnig að volgna, og henni slakað niður 
Hleraloka þeim megin upp og allt inntak er því meö núna. 

Þá er þessu ristaspjalli lokið. 

Alménhar athugasemdir. 

ai Dagana næst á undan 24. nóv. var ¥A og A gola- hvassviðui og 
heiðskirt meö töluverðu næturfrosti. 

Kl. 18^° 24. nóv. skyjað NA stinningskaldi, heiðskírt, hiti 
við stÖÖ +4 C. Einnig kl. o9^^ 24. nóv. Hvessir af lA og brýtur 
yfir stýflugarö - vatnshæð 2o cm lægri við inntak en við stíflukKÓnu 
vegna hvassviöris. 

Lóniö hefur aldrei náð til að leggja í hauát. Einnig er þess 
að geta að Prestagilshluti árinnar fellur m,jög gisinn - stall af 
stalli - stéén af steini, og tekur þar af leiðandi m.jög vet við 
kælingu loftsins. í HA átt er yfirleitt töluvert meiri vindhraöi 
í Borgarhvilft heldur en hérna niður við húsin 












ísimFLm 1 múLU 5.5.65. 


Þriðjuöagirm 4, aaí kl. 20®® kom ég til Mjðlkár írá Bíldudal. 

Þi vaT veður M og bjart og kalt en stinniiigsgola. 

Sat uppi i tali við Brliag til kl. 2®® að néttu, ei^uffi O^® skpapp 
Erlingup át i stöð og var þá allt eðlilegt. Kl. 5^ vakti Eplingup 
mlg, bjallan hafði Jiringt og allt stopp. Hlti áti -2°. Farið 
upp i stíflu kl. 6^0 hitl þap -6® og M byljip, bjart veðup, Í6nið 
olagt, vatnið tsBpt en kpistallap gpunnstingulsbpeiðip flutu hingað 
og þangað a vatninu og páku saa^n við strendup. 

Bist lyft, um 15 cm þykk íshella þakti hana, fpekap kpapakennt. 

Hun hpeinsuð og sett niðup. Eplingup fép nlðup í stöö kl. 730 til 
að gangsetáa og fapið inn Í netið fypipkl. 800, en allt stopp 
stutttt seinna. Onnið við að kpaekja í hina pistina, gekk aijög illa, 
nauðsynlegt að setja festingap er ná upp áp vatninu. 

Báðap pistarnap teknar upp, ná vap ísinn nokkuö hapður glæp og 
reglulegip kPistallar, Vap ná s^nt að tilgangsiaust vap að setja 
niðup pist, og því startaö pistaplaust og faplö inn i netið kl. 1030. 

Um hádegi vap hitinn uppi -2® og stáp hluti vatnsins hulinn, en 
þO ekki við inntak. In þá hvessti ©g allt bpaut af. 

Fylgst vap með þpýstingi í vatnspípu og vap hann eðlilegup. 

Fapiö upp að stíflu kl. 21^0 i miðvikudaginn til athugunap, enn 
hvasst af lA og hlti uppi -4® eg allt bept. filgangslaust að setja 
niðuT ristaTo fatiiið rauk ár öldutoppiiiiM# 

i fiamtudegi ep Ig fár ár Mjálká vap allt við það sama. 

Undanfepna daga vap hlýtt og vatnið opðið autt. £ þpiðjudag 
kálnaöi með bjöptu veðpi og gáðu en napupt. 

En hvessa fár ekki að ráði fypp en sömu nátt og ístpuflunin varð. 

Fopfapvegipnip vopu allip hvítip og vestupbakki lánsins vap 

víða ísaöup nokkuð langt upp i land. Þi vap bpáin át i inntak ein 

klakahella. 





